ANG TIPAN NI 


ISSACHAR 


Ang Ikalimang Anak nina Jacob at Leah 


'u 


UN AN NEA pi HAYAN 
HUN, NAWA N IM a N (HWY 


| 


KABANATA 1 


1 Ang kopya ng mga salita ni Issachar. 

2 Sapagkat tinawag niya ang kanyang mga anak at 
sinabi sa kanila: Makinig kayo, mga anak ko, kay 
Issachar na inyong ama, dinggin niyo ang mga 
salita niya na minamahal ng Panginoon. 

3 Ipinanganak ako kay Jacob bilang ikalimang anak, 
bilang upa sa mga mandrakes. 

4 Sapagka't si Reuben na aking kapatid ay nagdala 
ng mga mandrakes mula sa parang, at sinalubong 
siya ni Rachel at kinuha ang mga yaon. 

5 At umiyak si Reuben, at sa kaniyang tinig ay 
lumabas si Leah na aking ina. 

6 Ang mga mandrakes na ito ay mga mansanas na 
mabango na nabunga sa lupain ng Haran sa ilalim 
ng bangin ng tubig. 

7 At sinabi ni Rachel, Hindi ko ibibigay sa iyo, 
nguni't sila'y magiging sa akin sa halip na mga anak. 
8 Sapagka't hinamak ako ng Panginoon, at hindi 
ako nagkaanak kay Jacob. 

9 Ngayon ay mayroong dalawang mansanas, at 
sinabi ni Leah kay Rachel, Sapat na sa iyo na 
kinuha mo ang aking asawa: kukunin mo rin ba ang 
mga ito? 

10 At sinabi ni Rachel sa kaniya, Makukuha mo si 
Jacob ngayong gabi para sa mandrakes ng iyong 
anak. 

11 At sinabi ni Leah sa kanya: Si Jacob ay akin, 
sapagkat ako ang asawa ng kanyang kabataan. 

12 Ngunit sinabi ni Rachel: Huwag kang 
magyabang, at huwag mong ipagmalaki ang iyong 
sarili, sapagka't ako'y kaniyang pinakaasawa bago 
ikaw, at alang-alang sa akin ay naglingkod siya sa 
ating ama ng labing apat na taon. 

13 At kung hindi lumago ang katusuhan sa lupa at 
ang kasamaan ng mga tao ay umunlad, hindi mo 
sana makikita ngayon ang mukha ni Jacob. 

14 Sapagka't hindi ka niya asawa, ngunit sa 
pamamagitan ng pagdaraya ay dinala sa kanya 
bilang kahalili ko. 

15 At dinaya ako ng aking ama, at inalis ako nang 
gabing iyon, at hindi pinahintulutang makita ako ni 
Jacob, sapagkat kung naroon ako, hindi ito nangyari 
sa kanya. 

16 Gayunpaman, dahil sa mga mandrakes ay 
pinapaupa ko si Jacob sa iyo ng isang gabi. 

17 At binuntis ni Jacob si Leah, at siya'y naglihi at 
ipinanganak ako, at dahil sa upa ay tinawag akong 
Issachar. 

18 Pagkatapos ay nagpakita kay Jacob ang isang 
anghel ng Panginoon, sinasabing: Dalawang anak 
ang ipapanganak ni Rachel, yamang siya ay 
tumanggi sa pakikisama sa kanyang asawa, at pinili 
ang pagtitimpi. 


19 At kung hindi binayaran ni Leah na aking ina 
ang dalawang mansanas alang-alang sa kanya, siya 
sana ay magkakaanak ng walong anak na lalaki, 
kaya't siya'y nanganak ng anim, at ipinanganak ni 
Rachel ang dalawa: sapagka't dahil sa mga 
mandrakes ay dinalaw siya ng Panginoon. 

20 Sapagka't nalalaman niya na alang-alang sa mga 
anak ay ninanais niyang makasama si Jacob, at 
hindi sa pita ng kasiyahan. 

21 Sapagka't sa kinabukasan ay muli niyang 
ibinigay si Jacob. 

22 Dahil sa mga mandrakes, kaya't dininig ng 
Panginoon si Rachel. 

23 Sapagka't bagama't gusto niya ang mga yaon, ay 
hindi niya kinain, kundi inihandog sila sa bahay ng 
Panginoon, na iniharap sa saserdote ng 
Kataastaasan nang panahong yaon. 

24 Nang, samakatwid, ako ay lumaki, aking mga 
anak, ako ay lumakad sa katapatan ng puso, at ako 
ay naging isang magsasaka para sa aking ama at 
aking mga kapatid, at ako ay nagdala ng mga bunga 
mula sa bukid ayon sa kanilang kapanahunan. 

25 At pinagpala ako ng aking ama, sapagkat nakita 
niya na ako ay lumakad nang may katapatan sa 
harapan niya. 

26 At hindi ako naging magulo sa aking mga gawa, 
ni hindi mainggitin at masama laban sa aking 
kapwa. 

27 Kailanman ay hindi ako nanirang-puri sa 
sinuman, at hindi ko sinira ang buhay ng sinumang 
tao, na lumalakad na gaya ng ginawa ko sa 
katapatan ng mata. 

28 Samakatwid, noong ako ay tatlumpu't limang 
taong gulang, ako ay kumuha sa aking sarili ng 
isang asawa, sapagkat ang aking paghihirap ay 
humina ng aking lakas, at hindi ko kailanman inisip 
ang kasiyahan sa mga babae, ngunit dahil sa aking 
pagpapagal, dinaig ako ng antok. 

29 At ang aking ama ay laging nagagalak sa aking 
katuwiran, sapagkat ako “ay nag-alay sa 
pamamagitan ng saserdote sa Panginoon ng lahat ng 
mga unang bunga, tapos sa tatay ko din. 

30 At dinagdagan ng Panginoon ng sampung libong 
ulit ang Kanyang mga pakinabang sa aking mga 
kamay, at alam din ni Jacob, na aking ama, na 
tinulungan ng Diyos ang aking katapatan. 

31 Sapagka't sa lahat ng mahihirap at naaapi ay 
ipinagkaloob ko ang mabubuting bagay sa lupa sa 
katapatan ng aking puso. 

32 At ngayon, makinig sa akin, aking mga anak, at 
lumakad nang may katapatan ng inyong puso, 
sapagkat nakita ko rito ang lahat na nakalulugod sa 
Panginoon. 

33 Ang taong tapat ay hindi nagnanasa ng ginto, 
hindi niya dinadaig ang kaniyang kapuwa, hindi 


siya nananabik sa sari-saring pagkain, hindi siya 
nalulugod sa sarisaring damit. 

34 Hindi niya nais na mabuhay ng mahabang buhay, 
ngunit naghihintay lamang sa kalooban ng Diyos. 
35 At ang mga espiritu ng panlilinlang ay walang 
kapangyarihan laban sa kanya, sapagkat hindi niya 
tinitingnan ang kagandahan ng mga babae, baka 
dumihan niya ang kanyang isip ng kabulukan. 

36 Walang inggit sa kanyang mga pag-iisip, walang 
masamang tao ang nagpapahina sa kanyang 
kaluluwa, ni nag-aalala na may walang kabusugan 
na pagnanasa sa kanyang isipan. 

37 Sapagkat siya ay lumalakad nang may katapatan 
ng kaluluwa, at minamasdan ang lahat ng bagay sa 
katapatan ng puso, ang pag-iwas ng mga mata sa 
masamang gawain sa pamamagitan ng kamalian ng 
daigdig, at baka makita niya ang pagbaluktot ng 
alinman sa mga kautusan ng Panginoon. 

38 Samakatwid, ingatan mga anak ko, ang batas ng 
Diyos, at maging tapat, at lumakad nang walang 
kadayaan, hindi nakikipaglaro sa negosyo ng iyong 
kapwa, ngunit ibigin ang Panginoon at ang iyong 
kapwa, mahabag sa mahihirap at mahihina. 

39 Iyuko ang inyong likod sa pagsasaka, at 
magpagal sa paggawa sa lahat ng uri ng pagsasaka, 
nag-hahandog ng mga kaloob sa Panginoon nang 
may pasasalamat. 

40 Sapagkat pagpapalain ka ng Panginoon ng mga 
unang bunga ng lupa, maging tulad ng pagpapala 
Niya sa lahat ng mga banal mula kay Abel maging 
hanggang ngayon. 

41 Sapagka't walang ibang bahagi ang ibinibigay sa 
iyo maliban sa katabaan ng lupa, na ang mga bunga 
ay itinataas sa pamamagitan ng pagpapagal. 

42 Sapagkat pinagpala ako ng ating amang si Jacob 
ng mga pagpapala ng lupa at ng mga unang bunga. 
43 At si Levi at Judah ay niluwalhati ng Panginoon 
maging sa mga anak ni Jacob, sapagka't binigyan 
sila ng Panginoon ng mana, at kay Levi ay ibinigay 
niya ang pagkasaserdote, at kay Judah ang kaharian. 
44 At kaya nga, sundin ninyo sila, at lumakad sa 
katapatan ng inyong ama, sapagka't kay Gad ay 
ibinigay upang wasakin ang mga hukbo na 
dumarating sa Israel. 


KABANATA 2 


1] Kaya nga, alamin ninyo, mga anak ko, na sa mga 
huling panahon ay tatalikuran ng inyong mga anak 
ang katapatan, at mananatili sa walang kabusugan 
na pagnanasa. 

2 At ang pag-iwan sa walang kadayaan, ay lalapit 
sa masamang hangarin, at tatalikuran ang mga 
kautusan ng Panginoon, sila ay kakapit kay Beliar. 


3 At iiwan ang pagsasaka, susundin nila ang 
kanilang sariling masasamang pakana, at sila ay 
mangangalat sa mga Gentiles, at maglilingkod sa 
kanilang mga kaaway. 

4 At ibigay mo nga ang mga utos na ito sa inyong 
mga anak, upang, kung sila'y magkasala, sila ay 
lalong madaling makabalik sa Panginoon, Sapagka't 
Siya ay maawain, at ililigtas sila, sa makatuwid 
baga'y upang ibalik sila sa kanilang lupain. 

5 Masdan, samakatwid, gaya ng nakikita ninyo, ako 
ay isang daan at dalawampu't anim na taong gulang 
at wala akong kamalay-malay na gumawa ng 
anumang kasalanan. 

6 Maliban sa aking asawa ay wala akong nakilalang 
babae. Hindi ako kailanman gumawa ng pakikiapid 
sa pamamagitan ng pagtaas ng aking mga mata. 

7 Hindi ako uminom ng alak, upang mailigaw 
niyaon, 

8 Hindi ako nag-nais ng anumang kanais-nais na 
bagay na sa aking kapwa. 

9 Ang pagdaraya ay hindi lumitaw sa aking puso, 
10 Ang kasinungalingan ay hindi dumaan sa aking 
mga labi. 

11 Kung ang sinumang tao ay nasa kagipitan ay 
isinama ko ang aking mga buntong-hininga sa 
kanya, 

12 At ibinahagi ko ang aking tinapay sa mga dukha. 
13 Ako'y gumawa ng kabanalan, sa lahat ng aking 
mga araw ay iningatan ko ang katotohanan. 

14 Minahal ko ang Panginoon, gayon din naman 
ang bawat tao nang buong puso ko. 

15 Gayon din gawin ninyo ang mga bagay na ito, 
mga anak ko, at ang bawat espiritu ni Beliar ay 
lalayo sa inyo, at walang gawa ng masasamang tao 
ang mamumuno sa inyo, 

16 At ang bawat mabangis na hayop ay inyong 
matatalo, yamang kasama ninyo ang Diyos ng 
langit at lupa at lumakad na kasama ng mga tao sa 
katapatan ng puso. 

17 At pagkasabi ng mga bagay na ito, ay inutusan 
niya ang kaniyang mga anak na dalhin siya sa 
Hebron, at ilibing siya doon sa yungib na kasama 
ng kaniyang mga magulang. 

18 At iniunat niya ang kanyang mga paa at namatay, 
sa mabuting katandaan, sa bawat paa ay malusog, at 
sa lakas ay hindi nanghina, natulog siya ng walang 
hanggang pagtulog. 


